











bw. / a ew 





COFFADWRIAETH 


G Oo 
FARWOLAETH | 


Mr. JOSIAH EVANS, 


GwEINIDOG yr EFENGYL, 


— 


Tw 


GmtoABERGWESYN, 
SIR FRECHEINIOG; 
Ac yn ddiweddar o 
BD ATR FO RD, j 

SIR GAERLOYW... : 8 


Yr hwn a acth i*w Orphwysfa, Gorphenaf 154, RH 
1792; yn y gr o'i Oed, as | / 








Ga MORGAN REES. | | 


fr ÎNi ellir umiawnu'r hyn fydd gam, na chyfrif yr hyn | 
i" Jŷdd ddiffygiol. Preg. i. Is. | 
b UU n dy holl ffyrdd cydnebydd ef, ac efê a hyfforddia dy ^N 
' lwybrau. Do Mi. O; i^ 






TREEFGEFE GC On.'M: 


ARGRAPHWYD YN Y FLWYDDXN 










M,DCC,XCLI, 











Cale Sd fw Sr nìd Ser fydd i y Sd yh 

ss Fe Mi o'y Bdr, FR Pn, Pr SR yy 

fy Awen uwch yr. W ybren, 

(| L _ Pa'm arhofi yma'n hwy? 

Dydd ddydd tra'oi ar y ddae'ren, | 
Sydd yn rhoddi i mi-glwy: i 
Brodyr anwyl fydd yn diangc, y, 

Diange er fy ngwaetha maent; 
Gan yr 4nzau cryf a'i grafangc, 

Sy'n y Wlad, a'i farwol haint. 

2 Dywaid i mi'r Cenau creulon, 

Pa'm y t' rawaiít.un mar hardd ) 
Oedd Blanhigyn yn y winllan, 

Oedd flodeuyn yn yr ardd ; 
Oedd a'i fryd i wneud daioni, 

Ac yn llwyddo, llwyddo'r oêdd ; 
Ar ei ol mae cri o waeddi, 

Minnau'n un a godaf floedd ! 


3b OE HE GO 
Ps rin rin 
'* TED 





Syd 
* 

An 
1 






| 


3 Fwyn j7fah'r Brawd ffyddlona, 
*Dnebum yn fy ymdaith ferr ; 
Gyd âg eí'ce's lawer fiwrnau, 
Hyfryd faeth o frafder Mêr; 
Maeth o faith a manol ddoniau, 
Codaileíg felfii'r lan ; 
Pan agorai'r Yfzrythyrau, 
_ Rhoddai fwyd i gryf a gwan. 
4. Ganei Dduw ca'dd bob cymhwyfiad, 
Llygad Eryr, wyneb Dyn: 
Gwrol oedd fel Llew a'i ruad, 
Yn erbyn Pechod. yn ei 'rym z 
Fel yr ch llafurus ydcedd; 
'Tynnu wnaeth ei gŵys i ben: 
Ni lychwinodd ddim o'i wiígoedd, 
'Tra fu yma îs y Nen. 

5 Ond beth dal ôn am ddawn 7vjfaP, 
Mae yn clwyfo, clwyfo'r Wlad, 
Cw!yfo draw a chlwyfo yma, 
Clwyfo mwy yn. Nhŷ ei Dad ;— 





Des) 
Colled colli un mor galed, 
Doeth i ddirnad cyflwr dyn; 
'Sydd yn peri griddfan caled 
Arei ol y dyddiau hyn. 
6 Ni cheid fawr o Blant Prophwydi, 
'N debyg, tebyg iddo 'fe; 
'R maint ei ddawn fe ddyfgodd weini, 
' Gwyddai fut i gadw'i le ; 
Hardd.fan&eiddrwydd dedd ei ffrwythau, 
Goíftyngeiddrwydd oedd eì wilg 
'Ni'm 'falchiodd draw. ym A/ryffe ; 
Lle bu dro yn cael ei ddyfg. 
7 Fe ymdrechwyd cadw'r Cymro, 
Yno'n hwy, i'w wneud yn Sais; 
Ond yr Angau glâs a'i Gleddau, 
*Trawodd.dan y bummed ais : 
Fe lafuriodd dan ei ddwylo, 
Dwylo oerion Angau' hun ; 
'Tra fu'n abl er ei glwyfo, 
Mynegodd werth yr Iefu cun, 
8 'Trwy Frecheiniog, a. Maelyfêd, 
Mynwy, a. MGrganwg twyn, 
Gwlad yr Haf, Caerloyw hefyd ; 
Fe fu yno'n porthi'r ŵyn : 
Y mae /fairfford yn galaru, 
O waith rhoddi yn y bedd, 
Un mor gyfon fu'n mynegu, 
Ffrwythau ffydd, a'i nefol hedd, 
Sir Gaerfyrddin, Aberteifi, 
Fe bregethodd gyd â chwî ; 
Ac a gododd fywiol Feini, 
Cymmwys i'r yfprydol dŷ: 
Sir. Drefaldwyn, yn dy gonglau, 
Lleifíiodd Udgorn pur i maes, 
?Mnlith y dorf fy'n canu'r Odlau, 
A mynegu rhinwedd Grâs. 
10 Ond ni chlywch ym Meufydd Cymru, 
Yn y Gogledd, yn y Dr, Aa 


NO 


AW A 






































Ca ] 


?Mo'i lais peraidd ef ond hynny 
Mae e'n canu mewn gwell lle! 
Maes o'r poen a'r cyftudd pwyíig,. 
Gafodd yma ar ei daith ; 
^Rhwn ddioddefodd ef yn ddiddig, 
Nes myn'd i'r gogoniant maith, 
ur Os rho'i dro i /ergwefyn, 
Acimewni? Dŷ'n y Cwm, $ 7ŷ ei Dad, 
| Pawb a welai 'mhlith y werin, 
^N cwyno'n brudd a chalon drwm: 
£r ei fod ef wedi fymmyd, 
I lafurio oddi wrthynt I hwy; Î Z Fairfara, 
Llwyddiant iddo, iddo'n unfryd, 
Oedd eu gweddi ymhob Plwy. 


xr2 O! ofíab Evans anwyl! 
Anwyl was i Frenhin Ne: 
Pa'm gwnaeth Angau glâs fath orchwyl, 
Myn'da'th fath mor glaui-dre?. 
Yn dy ieueng&yd ti'n gadewaift, 
Rhag y drygfyd fydd ar ddod : 
'Rwyf yn cofio'r gair ddywedaift ; 
«c Nid oes f7eifiau îs y rhôd. 
- “* _ gg “ Yr Arglwydd fydd yn abl codi, 
”- «€ Yn abl codi ngwell i'r gwaith,” 
Oedd dy brofiad ifel mwyngu, 
Dyna oedd dy hyfryd iaith : 
Iaith yn abl:torri calon, 
Calon adamentaidd ddur : 
Rhaid bod dyn yn rhyw beth creulon, 
Pan na theimla'th Nefol wir, 
y4 Ond mewn .A7tv/ mae rhai yn aros, 
Caru aros yno maent: 
Mae eu dydd hwynt fel y cyfnos, 
Y goleuni a gafânt :— 
Yfpryd chwilio, 'mofyn manol, 
Am wirionedd pur y Ne; 
Nid oes nemmawr yn ymorol, 


A*r fath orchwyl yn ddibles 





ES. M 
rs Gwell gan blant y byd ddigrifwch,. 
Mewn eímwythder c cnawdol caeth ; 
Nac ymofyn am ddedwyddwch, 
Mewn crefyddol, —ymdrech waith : 
Nid yw treiíio teyrnas nefoedd, 
Ddim yn boddio cìg a bid 
Er mai treiíwyr fy'n ei gwleddoedd, 
Y mae'r wledd i gyd yn rhad !— 
z6 Rhad !—fydd Anthem faith y teulu, 
Mewn gogoniant uwch y Sêr; 
Pawb yn canu—neb yn crefu 
Cardod, mwyach gan ei Nêr; 
Ond maith foli, wedi'u llenwi, 
*R Ddwyfol nefol”anian fyth; 
Cariad fel rhyw ffrŵd yn berwi, 
Heb un claiar yn eu plith, 


r; Gyd â thi 7yíias dirion, 
Mae rhyw gwmp'ni hardd eu gwedd ; 
Yr oe'it yn dechreu gwel'd yn gyfon, 
Dan hiraethu âm eu gwledd : 
Ceifiaift weled “* Parthau gwynfyd, 
«€*Maflodd Iefu yn dy law ; 
* « Ti eft gyd â'th hof Anwylyd, 
«€ I'r enwog le yr ochr draw,” 
18 Gyd â'th Chwiorydd 'rwyt'n canu, 


Nid Galarnad fp areu hôl ; t Fe ganodd 
Ond cyd wledda yn eu cwmp'ni, Farwnad 
Gyd â'r ieíu yn. ei gôl: bynod 1 un 
Byth ni dderfydd o'r gyfeillach, o bonynt, 


Ond gwreíogi wneiff y tân ; 
awb yn moli yn gyflymach, 
Moli beunydd yn y blaen, 
r9 Ymlaen, ymlaen, tra paro oeíoedd, 
Rhif y gwlith, neu'r tywod mân ; 
Pan y treulio'r rhai'n eu meithdod, 
Dechreu beunydd fydd y gân: 
Ni bydd terfyn ar.y pleíler, 
Ni bydd terfyn ar fwynhau; 


Pa 









y 
| 












































[eu 


Ni bydd terfyn ar y neithior z 
1 'Tragywyddoldebi barhau, 
20 Mrawd a'm hanwyl ffrynd '79/aP, 
Pa'm galarai ar dy ôl? 
Ond galaru na bawn innau, 
Maes o'r byd a'i wagedd ffol ; 
Maes o'i dwrf, ei drais a'i donnau, 
'Nghyd a'i demntafiynau câs, 
Sy'n.fy rhwydo ar fy fiwrnau, 
Sy'n fy nghlwyfo ar y maes. 
21 Maes y gwaed yw'r byd 'rwy'n trigo, 
'N fŵn y rhyfel rwyf yn byw ; 
Ac fe fydd i*m gael fy nghongcro, 
Gan bob gelyn—heb fy Nuw: 
Dedwydd, dedwydd ydyw'r cyfiawn, 
O flaen drygfyd. ânt i'r bedd ; 
Mae eu coffadwriaeth raílawn, 
I ni'n hyfryd, i ni'n hedd, 
22 O na chawn ìi deimlo'm hyfpryd, 
Yn ymddadrys maes o'r byd ; 
Ac yn troi y Cloion rhydlyd, 
Sy'n fy nali nôl o hyd ; 
Sy'n fy nal i mewn caethiwed; 
Rhyddid, rhyddid, yw fy llef: 
Nid i foddio'r cnawd a'i rwydd-deb, 
| Ond teyrnafu gyd âg Ef, 
23 Gyd âg Effy anwyl Iefu, 
. Mae rhyw /u y funud hon ; 
'Wedi darfod, darfod pechu : 
Heb un clwyf odan eu bron: 
Eraill yma ar y rhiwiau 
Serth, yn eítyn yn y blaen : 
Nerth hwy can ê, ar eu fiwrnau, 
'R gorfod myn'd trwy ddwr a thân— 
24 Nid rhyw ddau, neu dri, neu bedwar, 
O Genhadau Iefu Grift; 
A'n gadawodd yn ddiweddar, 


Llawer cwrr o'r byd fydd drift ;: 































i | Mn 
Cymru, Lloegr, ac Americ', 
Sy'n galaru'n uchel iawn ; 
O waith colli rhai 4 mor bwylig, 
Enwog yn. eu dydd a'u dawn, 
Î 25 Pa'm mae'r Beirdd a dawn mor fudion, | 
| 'N” baent yn cyffro'r wlad i gyd ì | | 
b. Pa'm na bae y gwaredigion, 
A'u llef Un yn llanw'r byd? 
7n ì Arglwydd y cynhauaf, 
Ddanfon etto gyd â brŷs, 
Weithwyr argyhoeddo'r gwaethaf, 
'Mhlith y gwreng a gwyr y llŷs. 
26 O na chawn i wel'd yng. Ngbymru, 
Weifion Tefu ar bob law, 
Rhif y gwlith yn cael eu dyfgu, 
I bregethu yma a thraw; 
Ï bregethu'r 'Fengyl berffaith, 
'N erbyn traddodiadau dyn : 
bo N” ellir dyígu neb mewn gwell-iaith, 
i Nag yng ngeiriau $ Duw ei hun, 
27 Mae yn fuddiol dyígu ieithoedd, ê 
_ Dasllen hanes pob rhyw oes ; 
Craffiln fanol ar y lluoedd, 
by'n 'wyllyfgar 'godi'r groes; 





; Ond yn bennaf mae'n angenrhaid, 
Sylwi ar bortreiad Duw; 
Er ein galw'n Ffereticiaid, . 


Dilyn Iefu tra fo'm byw. 





ba a 
» t (Gwedd i'r dialedd a'r dig, yw dynion, 
J4 “A'u doniau chwyddedig; &al, xxxix. g. 
4 Poeth yw'r drem o'r pethau drig, a Cor. ii. 15, 
« 'Tan enwau; ond Duw'n unig.” Mat. xix. 17, 
«< Dyfged, a gwafged y gwir, , ein Henaid, 
«7 O'n hunan chwant anwir ; Rhif. îi. 29, 
: SF T ganfod hawl gwynfyd hir, Ioan ii. 7. 
5€ O'r wybodaeth arbedir.” Ad.v au. 


t Mae'n hynod fod y dynion mwyaf enwog, o.bob enw, 
wedi marw yn yíbaid y ddwy flynedd diweddaf ; 


Î Niellir dywedyd yn well am bethau Duw; nag yng 
ngeniau Duw. ' 











- Cynnygiadau i Ania 


'Trwy Annogaeth, 


Cylch-grawn: Cymraeg 


“Yn GWARTERAWL; 
| I gynnwys 


Hyfforddiadau- Gwybodaeth, o Ddifinyddiaeth a 


Lywodraeth. Hanes Crefydd o ran ei Llwydd- 
iant a'i dirywiaeth ymhob rhan o'r byd,— 
Bywyd a Marwolaeth gwyr enwog, ynghyd 
a'u doeth ddywediadau.—Drŷch olwg ar y 
Llyfrau mwyaf neillduol a argraphwyd neu 
'a argrephir yn Gymraeg, — Barddoniaeth y 
gwyr mwyaf prydyddaw), — Llythyrau oddi 
“wrth bob ewyllyíiwr da a fo yn chwennych 
eoleuo ei gyd-wladwyr, ynghyd a Newyddion 


am Ryfeloedd a Heddwch, a phob peth neill« 


duolarall ar wyneb Daear, —— 





[WM gaith, mor anwybodus o, Ddynion a 

F'hethau,— Fe debygid na ddichon un íy'n caru ei 

Wlad, Jaith ei Fam, a Lles cyffredin6l, Jai'nâ 

chefnogi'r Gorchwyl.— Mae'r” Cyhoeddwyr yn 

golygu y bydd i'r gwaith ganmol ei hun ymhob 

Cydwybod dda,— 

“Weithiaffos ceir o gylch TVlil o Bderbynwyr am Ran 
bob Cwarter, fe gyhoeddir y Rhan gyntaf Ioxawwr 179 
Prìs Chwe Cbeiniog. u U< 

Pob Rhan'a gynnwys 'Trugain tu Dalen a phedair, 

SWythblyg helaeth, ar Bapurda, a Llythyrennau eglur. 
Fe fydd i'r Cyhoeddwyr ddwyn y Gwaith ymlaen yn 

ddi-duedd ; a threfriu Rhedegwyr i'w cyflwyno gyd â brys 

î bob cwrr o Gy?iru. 

— . Dymunir i bawb a chwennyclio yn dda i'r gwaith, dder- 
byn Enwau, a'u hanfon i DREFECCÂA cyn Mis R5ag fyr 
meíaf. ., - 

Pob un a ofalo am grynol Arian am Ddwíen, a gaiff 

Un dros ben- 

N. Bi Letters &vith Names, or Maierials, for 1lis Works 






u/ tbe WELCH MAGAEZELNE, will bc guly received, 


FAL < 


Fe AÊE'n ddwys meddwl fod y CYMRO un- 


direited:io, Mr. Roberts TREVECK A, /or 4be Paublifbers) 





NE 


— 







